WikipediA 


Wikang Bulgaro 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Bulgaro ( Balgarski ) ay isang wikang Indo-Europeo 
na kasapi ng sangay Timog Slavonic ng mga wikang 
Slavonic. 


Mga nilalaman 

Distribusyon 

Mga pangkalahatang katangian 

Alpabeto 

Leksis 

Mga karaniwang ekspresyon sa Bulgaro 

Talasanggunian 

Mga kawing panlabas 


Distribusyon 


Bulgaro 

6~b/irapcKM e3MK 
balgarski ezik 

Sinasalitang B ulgarya , Turkiya, 

katutubo sa Serbiya, Gresya, Ukranya, 

Moldova, Rumanya, 
Albanya, Kosovo, 
Republika ng Masedonya 
at sa mga pamayanan 
nga mga nandarayuhan 
sa ibayong dagat 
Timog-silangang Europa 

9 milyon (2005- 
2012)MM41 

Indo-Europeo 


Rehiyon 
Mga katutubong 
tagapagsalita 
Pamilyang wika 


Balto-Eslabo 


Bulgaro ang opisyal na wika ng Bulgaria. Sinasalita din 
ito sa Canada, Gresya, Hungary, Israel, Moldova, 
Republika ng Masedonya, Romania, Rusya, Serbia, 
Turkiya, Ukraine, Nagkakaisang Kaharian (UK), at sa 
Estados Unidos. Pinapalagay sa 12 milyon ang kabuuang 
bilang ng mga katutubong tagapagsalita ng Bulgaro. 

Ayon sa ilang mga linggwista , kasama na ang halos lahat 
ng mga nasa Bulgaria at Gresya, ang wikang Masedonyo 
ay isang rehyonal na dyalekto lamang ng Bulgaro. 


Mga 

wikain/diyalekto 
Sistema ng 
pagsulat 


Mga pangkalahatang katangian 


- Eslabo 

■ Katimugang Eslabo 

■ Silanganing 
Katimugang Eslabo 

■ Bulgaro 

Bulgarian dialeets 


Siriliko (alpabetong 
Bulgaro) 

Braille ng Bulgaro 
Banat Bulgarian Latin 


Nagpapakita ang Bulgaro ng maraming mga innobasyong 
linggwistiko na nagpapatanyag dito mula sa iba pang mga 
wikang Slavonic, kasama na ang pagkawala ng 
deklinasyong pampangngalan, ang pagkadevelop ng isang 
hinuhulaping tiyak na pantukoy (posibleng minana mula 
sa naunang wika ng mga Bulgaro), ang kawalan ng 
anyong pawatas ng mga pandiwa, at ang pagpapanatili ng 
sistemang pampandiwang proto -Slavonic. May mga iba’t 


Opisyal na katayuan 


Opisyal na wika sa 

Kinikilalang 
wikang pang- 
minoridad sa 


Bulgaria 

| European Union 
Republikang Tseko^ 

Hungary 
| Rumaniya 
Serbia 
Slovakia 
Ukraine 








































ibang anyong pampandiwa na ginagamit upang 
magpahayag ng mga kilos na di-nasaksihan, ikwinento 
muli, o dinududa. 

Bahagi ang Bulgaro sa unyong linggwistikong Balkan, 
kung saan kasama din ang Griyego, Romanian, Albanes, 
at ang ilang mga dyalekto ng Serbyo. Karamihan sa mga 
wikang ito ang nagtatanyag ng mga karakteristikang 
binanggit sa itaas (e.g., tiyak na pantukoy, pagkawala ng 
pawatas, komplikadong sistemang pampandiwa) atbp. 
Gayumpaman, tila natatatangi ang Bulgaro mula sa ibang 
mga wikang Slavonic dahil sa kawalan nito ng 
deklinasyong pang-ease (kahit na maaaring sabihin na isa 
itong lohikong development ng “Balkanisasyon”). Ang 
mga anyong pampandiwang “di-nasaksihang kilos” ay 
ipinapalagay ng ilang mga linggiwsta sa impluwensiya ng 
Turko. 


Pinangangasiwaan Surian ng Wikang Bulgaro 
(regulado) ng (http://www.ibl.bas.bg) sa 
Akademiya ng Agham ng 
Bulgarya (1/lHdHTyT 3a 
6‘b/irapeKi/i e3HK ktdM 
E’b/irapeKaTa aKageMnn 
Ha HayKHTe (EAH)) 

Mga kodigong pangwika 
ISO 639-1 bg 

ISO 639-2 bul 

ISO 639-3 bul 

Linggwaspera 53-AAA-hb < 53-AAA-h 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito 
ng mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


Alpabeto 


Mayroong 30 titik ang alpabetong Bulgaro. Binibigay sa sumusunod na teybol ang mga titik na ito: 

hjhj 



B 6 

B B 

r r 


E e 

>K >K 

3 3 

l/l M 

l/l \A 

K K 

/1 n 

M M 

H H 

O 0 

n n 

pp 

e e 

T T 

y y 

0 C(D 

X x 

U4 


LLI lu 


■b -b 

bb 1 

K) KD 

H 5t 


1 pinapalambot ang mga patinig bago ng o 

Kumakatawan ang karamihan sa mga titik sa alpabetong Bulgaro sa isang espesipikong tunog lamang. 
Tatlong titik ang kumakatawan sa isahang pagbigkas ng magkasamang tunog: ang in, /sht/, m /yu/, at h /ya/. 
Dalawang tunog ang walang sariling titik na nakatalaga para sa kanila: ang /p k /j/ at /j3 /dz/. Hindi 
binibigkas ang titik b, ngunit pinapalambot nito ang anumang patinig na nauuna bago ang o. 

Leksis 


Karamihan sa stak ng mga salita ng Modernong Bulgaro ay binubuo ng mga deribasyon ng reflexes ng mga 
2000 salitang minana mula sa proto -Slavonic sa pamamagitan ng Sinauna at Kalagitnaang Bulgaro. Hindi 
gaano kahalaga ang impluwensiya ng wika ng mga sinaunang Bulgaro, at kulang pa sa 200 salitang may 
pinagmulan sa wika ng mga sinaunang Bulgaro ang pa ring ginagamit sa Modernong Bulgaro. Sa gayon, 
bumubuo ng 70-75% ng stak ng mga salita ng wika ang mga katutubong katawagang leksiko ng Bulgaro. 

Ang natitirang 25-30% ay mga salitang hiram mula sa iba’t ibang wika, gayon din sa mga deribasyon ng 
mga ito. Ang mga wikang nag-ambag nang pinakamalaki sa Bulgaro ay ang Latin at Griyego ang 
(karamihan internasyonal na terminolohiya) at, sa hindi gaanong malawak na sakop, ang French at Ruso. 
Ang malawak na karamihan ng mga mabibilang na salitang hiram mula sa Turko (at sa pamamagitan nito, 





mula sa Arabo at Persa) na napasok sa Bulgaro noong panahon ng pamumunong Otomano ay napalitan na 
halos ng mga katawagang katutubo o mga hiram mula sa ibang mga wika. Tulad ng halos sa buong mundo, 
ang I ng gles ang nagkakaroon ng pinakamalaking impluwensiya sa Bulgaro sa mga kamakailang dekada. 


Mga karaniwang ekspresyon sa Bulgaro 

■ 3flpaBeii (Zdravej) — Hello (pormal) 

■ 3,qpacTM (Zdrasti) — Hl! (di-pormal) 

■ ^obpo yipo (Dobro utro) — Magandang umaga 

■ AoS-bp ,qeH (Dobar dan) — Magandang araw 

■ Aob-bp Benep (Dobar vecer) — Magandang gabi 

■ /lei<a holh (Leka nost) — Good nlght 

■ ^OBi/DKAaHe (Dovizdane) — Paalam 

■ KaK cn (Kak si?) — Kamusta ka? 

■ ^oSpe c"bM (Dobre sam) — Okey lang ako 

■ Bcmhko Haii-xy6aBO (Vsicko naj-hubavo) —All the best 

■ no3,qpaBM (Pozdravi) — Regards 

■ B/iaro,qapH (Blagodarja) — Salamat 


Talasanggunian 


1. "Bulgarian language" (https://www.questia.com/read/lEl-BulgarLan/bulgarian-language). The 
Columbia Eneyelopedia, 6th ed. Oolumbia University Press. 

2. Rehm, Georg; Uszkoreit, Hans. "The Bulgarian Language in the European lnformation Soeiety" 
(http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-30168-l_8). Spring er 
Seienee+Business Media . 

3. Strazny, Philipp (2005). Eneyelopedia of Linguisties: M-Z (http://www.academia.edU/7871376/E 
neyelopedia of Lingguisties Volume 1) (1 edisyon). Fitzroy Dearborn. p. 958. 

ISBN 1579583911. 

4. Britanniea Ooneise Eneyelopedia (https://books.google.bg/books?id=ea-bAAAAQBAJ&pg=PA2 
92&dq=language+bulgarian+nine+million&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=languag 
e%20bulgarian%20nine%20million&f=false). Eneyelopaedia Britanniea. 2008. 

5. "Narodnostm mensiny v Ceske republiee a jejich jazyky" (http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/ 
dokumenty/mezinarodni-dokumenty/duvodova_zprava_vlada_2005.pdf) (PDF) (sa Tseko). 
Government of Czech Republie. p. 2. "Podle el. 3 odst. 2 Statutu Rady je jejich poeet 12 ajsou 
uzivateli teehto mensinovych jazyku: [...], srbstina a ukrajinstina" Unknown parameter 

| trans_title= ignored (tulong) 


Mga kawing panlabas 


■ Libreng resourees para sa mga mag-aaral (http://www.sprachprofi.de.vu/english/bul.htm) 

■ Ulat ng Ethnologue para sa Bulgaro (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=B 
LG) 

■ Diksiyonaryong Inggles-Bulgaro (http://sa.dir.bg/) mula sa SA Dietionary (http://sa.dir.bg/sa.ht 

m) 

■ Diksiyonaryong Inggles-Bulgaro (http://www.websters-online-dictionary.org/definition/Bulgarian 
-english/) mula sa Edisyong Rosetta ng Webster’s Online Dietionary (http://www.websters-onli 
ne-dietionary.org) 







Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Bulgaro&oldid=1637736" 


Huling pagbabago: 01:57, 19 Mayo 2018. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 



